AM DDEDWYDDWCH Y iYEP. 

Tôn — Mentra Gwen . 

Mae tyrfa heddyw’n canu—oll yn iach, &c. 

Yn Salem gyda’r Iesu—oli yn iach; 

Tros bytù cânt edrych arno, 

Heb gwmwl yn gorchuddio, 

Á’u hoes yn ddiheneiddio—oìl yn iach, &c. 

A bod yn debyg iddo—oll yn iaeh. 

Bydd rhyfeddodau’r Duwdod—yn y nef, ào. 

Yn eglur iawn i’w canfod—yu y nef; 

Os ydyw ol yr hoelion 

I'w gweled fel arwyddion 

Yn nghnawd y Dwyfol berson—-yn y net, 

Amiygir hyn i Seion—yn y nef. 

Fry yn Nghaersalem newydd—cyn b’o hir, ẁc. 

Y lân breswylfa lonydd—cyn b’o hir ; 

Bydd gwraig yr Oen yn canu, 

Heb elyn i’w gorthrymu, 



Y CEEDADYN ADFYDUS. 


Boddloni wnaf i drefn fy Nêr, 

Üan bob rhyw flinder beunydd; 

Fe ddichon droi fy cbwerwaf gri, 

A’m galar i lawenydd. 

Mae’r Tad yn jprofi (mwy neu lai) 

Pob un o’r rbai a hoffo ; 

A’i olwg arnynt ddydd a nos, 

I’w dwyn yn agos ato. 

O dan y wialen os rhaid bod 
Nes cael fy sorod ymaith; 

Fel aur a burir yn y tân, 

Y deuaf allan eilwaith. 

Crist ydyw’r meddyg mawr ei ddawn 
A ddichon iawn gymhwyso 

Fob rhyw gystuddiau ddel i’m rhun, 

A gwneyd i’r cyfan lwyddo. 

Er chwerwed yw pob cwpan lawn, 

Nid ydyw iawn bod hebddynt ; 

Cawn wel’d y cyfan er lleeâd, 

Mae gwin o gariad ynddynt. 

Ac er heneiddio’n marwol gnawd, 

A’n gwêdd dylawd yn gwywo; 

Geill ein dyn newydd fod er hyn, 

Mewn ieuenctyd yn blodeuo. 

Os ydyw blin gystuddiau’n hoes 
Yn gwbl groes i natur; 

Mae’r boll geryddon (a’u parhad) 

A rydd ein Tad wrth fesur. 

Efe a ddichon esmwythâu 
Dolurion angau difri; 

A throi holl ddychryniadau’r glŷn 
A’r t’w’llwch yn oleuni. 

R. ab Gwilym Ddu, Eiion. 


Argraffwyd gan H. ITumphreys, Caernarfon. 


